Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 


KAKATAS 


Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 
BASAHIN AT TALAKAYIN MARSO 2020 


TOMO 40 BILANG 3 


EDITORYAL 


Singilin ang rehimeng US-Duterte sa kriminal na 
kapabayaan sa pagtugon sa COVID-19! 


M]3katarungan ang paniningil ng mamamayan sa rehimeng Duterte dahil sa kriminal nitong kapabayaan 
at kainutilan sa pagresponde sa CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. Lalong pinahirapan ni 
Duterte ang mamamayan sa pagpataw ng militaristang lockdown at paggamit sa COVID-19 para patindihin ang 
pasismo sa buong bansa. Sa paglaganap ng COVID-19 sa bansa, higit na nalulugmok ang mamamayan lalo na 
ang pinakamaralitang mamamayan sa kahirapan at kagutuman dahil sa kawalang ng kabuhayan at pagtigil ng 


iba't ibang panlipunang aktibidad. 


Sa umpisa pa lang, walang 
mapagpasyang hakbangin si Duterte 
upang agapan ang pagpasok ng 
COVID-19 sa bansa. Imbes na kagyat 
na higpitan o tuluyang ipagbawal 
ang pagpasok ng mga turista galing 
China na pinagmulan ng virus at 
ibang bansang unang naapektuhan 
nito, mas binigyang halaga ni 
Duterte ang “ispesyal na relasyon" 
sa China at mga bansang kaugnayan 
kaysa sa kapakanan ng kanyang 
sariling mamamayan. 


Sa kasalukuyan, walang sapat na 
imprastrakturang pangkalusugan ang 
bansa upang sansalain ang ganitong 
krisis. Ang sektor ng kalusugan sa 
bansa ang iisa sa pinakapinababayaan 
ng reaksyunaryong gubyerno na 
pangita sa sistematikong pagkakaltas 
sa badyet nito. Noong 2016, nasa 
P123 bilyon pa ang badyet ng 
Department of Health (DOH), sa 
taong 2019, P71 bilyon ang inilaan 
dito. At ngayong 2020, binawasan 
pa ito ng P16 bilyon at inilaan para 


sa gastusing militar at confidential 
funds ng iba't ibang ahensya ng 
reaksyunaryong gubyerno. 


Wala itong malinaw na plano 
para sa early detection at mass 
testing. Kulang na kulang din ang 
mga manggawang pangkalusugan at 
siyentista na higit na may kakayahan 
sa pagtugon at paglutas sa ganitong 
krisis. Wala rin silang natatamong 
suporta mula sa reaksyunaryong 
gubyerno. Hanggang ngayon na 
umaabot ng higit 2,000 ang kaso 


a) a) 
KWAN 


KALATAS 


Marso 2020 
TOMO 40 BILANG 3 


1 Singilin ang rehimeng US-Duterte 
sa kriminal na kapabayaan sa pagtugon sa 
COVID-19! 


3 Anti-Terrorism Bill, kasangkapan sa 
de facto Martial Law ng rehimeng US-Duterte 


6 Ika-109 Pandaigdigang Araw 
ng Kababaihan, matagumpay na 
ipinagdiwang sa TK 


Paglaya ng kababaihan sa landas ng 
armadong pakikibaka 


Tugon ni PAG: Bakit tinatangkilik ng 
sambayanan ang BHB 


Kalagayan ng mga magsisibuyas sa 
Mindoro 


7 sundalo, patay sa kontra- 
atake ng NPA sa Palawan at Quezon 


Mga aral sa pagsansala sa Covid-19 


Patuloy na paglabag ng 2nd ID sa 
tigil-outukan, nagresulta sa tatlong labanan 


Dakilain sina Ka Ka Bai, Ka 
Angel at Ka Reymart! 


Kwentong | )NPA: NPA 
ang anak ko! 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 


ng 5 “ating 5 Bs pahayagan. Magpadala. ng 


mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan ma maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


st.kalatas@gmail.com 


@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


ng impeksyon, wala pa ring libreng testing para sa mamamayan. 
Sa kabilang banda, pinaprayoridad sa testing ang mga kasapakat ni 
Duterte na binansagang VIP ng nagagalit na mamamayan. Pangitang- 
pangita ang bulok na burukrasya at sistemang padrino sa pulitika sa 
bansa sa pagpipigil ng DOH sa inisyatiba ng mga local government unit 
(LGU) na tugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasaklaw. 


Higit na nalantad ang desperasyon ni Duterte na manatili sa 
kapangyarihan nang atasan niya ang buong Kongreso na bigyan siya 
ng emergency powers at ideklara ang lockdown sa tabing ng enhanced 
community quarantine (ECQ). Sa pamamagitan nito, madulas na 
naipagpapatuloy ni Duterte ang pagpapataw ng de facto Martial 
Law sa buong bansa. Binigyan siya ng Kongreso ng kapangyarihang 
mahawakan ang higit P200 bilyon badyet para sa pagsasaayos ng pondo 
sa iba't ibang ahensya para sa pagharap sa COVID-19. Niluwagan din 
si Duterte na magamit ang 3096 ng quick response funds. 


Naghambalang ang mga checkpoint ng AFP-PNP na nagpaparalisa't 
humahadlang sa galaw ng mamamayan, komersyo, transportasyon at 
hanapbuhay. Sa Timog Katagalugan, ipinagmayabang pa ng AFP-PNP 
ang 2,808 elemento sa 306 checkpoint sa buong rehiyon. Ginawang 
mandatory o sapilitan ang home quarantine at curfew. Sa Sta. Rosa, 
Laguna, ipinatupad ang 24 oras na curfew. Ang pagbabawal sa mga 
pagtitipon ng mamamayan ay pagtatangkang kontrolin at pigilan ang 
mga protesta't iba pang anyo ng pagkilos na na maaaring pumutok 
sa katindihan ng panggigipit ng estado. Para suhayan pa ito, iniutos 
ng rehimen ang iligal na pag-aresto at pagdakip sa mga taong lalabag 
sa patakaran ng ECQ. Lubhang apektado rin ang kabuhayan dahil 
hinaharang ng mga checkpoint ang pagpasok ng suplay ng pagkain at 
produkto. 


Dulot nito, paralisado na ang daloy ng produksyon at kabuhayan 
sa buong bansa. Maraming pabrika, opisina, malalaki at maliliit 
na negosyo ang nagsara dahil sa lockdown. Iniulat ng PEZA na 703 
pabrika ang pansamantalang nagsara dahil sa lockdown. Sa Cavite 
pa lamang, 86,549 manggagawa ang apektado sa pagsara ng 309 
na kumpanya kung kaya't napakaraming mamamayan ang walang 
trabaho. Kasabay nito, paralisado na rin ang malayang daloy ng 
batayang pangangailangan ng mamamayan, hanapbuhay at iba 
pang panlipunang aktibidad. Malubhang tinamaan din ang sektor 
ng pampublikong transportasyon na sa unang linggo pa lang ay 
mawawalan na ng kabuhayan dahil sa pagbabawal na ng mga byahe. 
Higit ring naghihirap ang iba pang maralitang walang regular na 
hanapbuhay at daily wage earners na umaasa sa arawang kita. 


Sa kabilang banda, sinamantala ng rehimen ang panik na dulot 
ng COVID-19 para ipatupad ang di-deklaradong Martial Law sa 
bansa sa balangkas ng NTF-ELCAC at imbing pakanang supilin ang 
rebolusyonaryong mamamayan. Nakaayon ito sa sunud-sunod na 
pagpapatupad ng rehimen ng mga kontra-mamamayang patakaran 
katulad ng Public Safety Act (House Bill 78) na magbibigay ng 
pahintulot sa mga dayuhang kumpanya na ariin ang 100946 ng mga 
operasyon ng mga pampublikong serbisyo sa sektor ng enerhiya at 
kuryente, telekomunikasyon at transportasyon, at ng higit na malupit 
at mapanupil na Senate Bill 1083 o Anti-Terrorism Law of 2020 na 
nag-amyenda sa Human Security Act of 2007 para bigyan ng laya ang 
rehimen na pakawalan ang terorismo ng estado laban sa mamamayan. 


Lalong hindi sinsero at peke ang deklarasyon ng GRP na unilateral 
ceasefire mula Marso 15 hanggang Abril 15 habang walang tigil 
ang mga focused military operation (FMO) ng AFP at PNP sa mga 


MARSO 2020 


larangang gerilya ng demokratikong 
gubyernong bayan sa buong bansa 
at nakapwesto ang napakarami at 
suson-susong checkpoint. Sa Timog 
Katagalugan, walang humpay ang 
FMO sa mga larangang gerilya sa 
South Quezon-Bondoc Peninsula, 
Rizal, Laguna, Palawan at Mindoro. 
Ang walang pakundangang pag- 
atake ng AFP-PNP sa BHB sa 
rehiyon ay nagresulta na ng tatlong 
labanan -- isa sa Rizal at dalawa sa 
Quezon -- kung saan tatlong Pulang 
mandirigma ang nagbuwis ng buhay 
para ipagtanggol ang sarili at ang 
mamamayan. Sa Palawan, naglabas 
ng direktiba mismo si Gov. Jose 
Chavez-Alvarez na walang SOMO na 
ipatutupad at ipagpapatuloy ng AFP- 
PNP ang FMO sa lalawigan. 


Doble rin ang pasakit nito sa 
mamamayan sa kanayunan. Sa 
iba't ibang bahagi ng rehiyon, 
pinagbabawalan ang mga magsasaka 
na pumunta sa kanilang bukid para 
magkaingin. Sa ilang mga barangay 
ng Quezon, naglulunsad ang AFP- 
PNP ng hamletting at food blockade 
kung saan pinagbabawalang bumili 
ang mamamayan ng lagpas sa 5 
kilong bigas. 


Pinapatay ni 
mamamayan sa gutom habang 
patuloy na ipinagkakait sa 
taumbayan ang kanilang kabuhayan. 
Dapat na panagutin at pagbayarin 


Duterte. 8ang 


ang rehimeng US-Duterte sa kriminal 
na kapabayaan at pasismo laban sa 
mamamayan at ang pagsangkalan 
sa krisis ng COVID-19 para ipataw 
ang kanyang kamay na bakal sa 
bayan. Ang rehimeng US-Duterte 
ang higit na mapanganib na banta 
sa mamamayan kaysa sa COVID-19. 
Dapat nilang igiit ang pagbabalik ng 
pondo para sa kalusugan mula sa 
gastusing militar. 


: Paano hinarap ng rehimeng US-Duterte ang 


: epidemya sa dengue 


Matatandaang noong Agosto 2019, nagdeklara ang rehimeng US-Duterte : 
i ng pambansang epidemya sa dengue dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue sa : 
: bansa. Umabot sa mahigit 188,000 kaso ng dengue ang naitala kung saan : 
i mahigit 800 dito ang namatay. Apektado ng epidemya sa dengue ang 10 : 
: rehiyon kabilang ang Timog Katagalugan na umabot sa mahigit 13,000 ang F 


F biktima. 


: Hindi maagap na hinarap ng rehimen ang suliranin sa dengue at iniasa : 
:lamang ito sa mga lokal na gubyerno sa kabila ng patuloy na pagtaas : 
i ng kaso ng dengue kumpara sa sinundang taong 2018. Walang naging : 
: kumprehensibong plano ang rehimen sa pagharap nito. Kung ikukumpara : 
isa pagharap sa epekto ng pagkalat ng COVID-19 pandemic sa buong : 
i bansa, makikita ang nagpapatuloy na kawalang kahandaan at kriminal : 
: na kapabayaan ng rehimeng US-Duterte sa pagharap sa mga epidemyang : 


: pangkalusugang kinakaharap ng mamamayan. 


[@SNP. 


Sa kabilang banda, nakahanda 
ang 5 rebolusyonaryong 7 -Bkilusan 
na gawin ang lahat ng makakaya 
upang tumulong sa krisis na dulot 
ng COVID-19. Nagdeklara na ng 
isang unilateral ceasefire Bang 
Partido Komunista ng Pilipinas 
upang mobilisahin “ang lahat 
ng rebolusyonaryong pwersa 
sa pagtulong sa mamamayang 
apektado ng COVID-19. 


Kasabay nito'y 78s pag-ibayuhin 
ang pakikibaka sa di deklaradong 
Martial Law at pasismo ng rehimeng 
US-Duterte. Lalong nagngingitngit 
sa galit ang mamamayan dahil sa 
kanilang sinapit sa krisis ng COVID-19 
at pasista at anti-mamamayang 
hakbangin ni Duterte. Hindi 
maglalao'y sasabog ang galit na ito 
at sama-sama silang kikilos para 
pabagsakin ang rehimeng Duterte. 


Nasa unahan ng labang ito ang 
lahat ng rebolusyonaryong pwersa 
para pamunuan ang kolektibong 
pagharap ng mamamayan sa krisis 
sa pampublikong kalusugan at itulak 
ang pagpihit ng sitwasyon pabor sa 
pagsusulong 8ng demokratikong 
rebolusyong bayan. 


Ano ang kwentong NPA nyo? Ipadala ang inyong kwento, tula, dibuho, at iba pang likhang sining 


at panitikan sa st.kalatas@gmail.com upang mailathala sa Kalatas. Pakamahalin ang BHB! 


MARSO 2020 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Anti-Terrorism Bill, kasangkapan sa de facto Martial Law ng 


rehimeng US-Duterte 


a ratsadang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng rubber stamp na Senado sa SB 1083 o Anti-Terrorism Bill 
(ATB), higit na nalantad ang pangil ng pasismo ng rehimeng Duterte. 


Paiigtingin pa lalo ng SB 1083 
o ATB ang terorismo ng estado sa 
mamamayan sa ngalan ng pagsugpo 
sa “terorismo”. Ang ATB ay alinsunod 
sa doktrina ng “war on terror ng 
imperyalismong US pagkaraan ng 
pag-atake ng Al Qaeda sa US noong 
Setyembre 11, 2001 sa World Trade 
Center at Pentagon. Ang ATB ay bahagi 
ng mapanupil na komponente ng EO 70 
at NTF-ELCAC na naglalayong gapiin ang 
rebolusyonaryong armadong kilusan. 


Pakana ni Sen. Panfilo Lacson, 
masugid na ahente ng US, ang AITB. 
Papalitan nito ang Human Security 
Act of 2007 na ipinasa sa panahon 
ni Gloria Macapagal-Arroyo tungo sa 
isang mabagsik na bersyon. Inilusot 
ang ATB sa Senado sa botong 19-2 
sa gitna ng pagputok ng epidemya 
ng COVID-19 bilang national health 
emergency nitong Pebrero. 8 Pirma 
na lamang ni Duterte ang hinihintay 
upang magkabisa ito bilang batas. 


Kailangan ng rehimeng Duterte 
ang mas mabagsik na mga batas 
at instrumento ng paniniil upang 
suhayan ang ttiranikong paghahari 
ng kanyang sibilyan-militar na junta 


sa bansa. Higit na 
nagiging 7983 mabangis, 
mapanibasib pa 
at malakas na papa Hiwa 0nd " 
kumakapit-sa-patalim SHOOT 'EM DEAD! 


si Duterte sa harap 


PAPET, PASISTA, 
PAHIRAP SA MASA 
DUTERTE, IBAGSAKI 


4 KALATAS 


ng lumalakas na paglaban ng sawang- 
sawa nang mamamayan na humihiling 
na patalsikin na ito sa poder. 


Batas na hinulma sa pasistang 
ideolohiya 


Ang pagtutulak at pagpapatupad 
sa ATB at iba pang mapanupil na 
patakaran at programang naka-angkla 
sa gera kontra “terorismo” ng GRP 
ay naglilingkod sa hegemonikong 
ambisyon ng imperyalismong US 
na maghari sa buong mundo. May 
mahabang kasaysayan ang US sa 
pagpapakana para ibagsak ang 
mga demokratikong inihalalal na 
mga gubyerno at palitan ng mga 
pasistang rehimen na nagtataguyod 
sa geopulitikal na interes ng US. 
Pagkaraan ng 9/11 na pag-atake sa 
US, inilunsad ng US ang “gera laban 
sa terorismo” at “gerang walang 
hangganan” upang salakayin ang Iraq 
at maglunsad ng gerang agresyon at 
interbensyon sa iba't ibang dako ng 
daigdig. 


Sa hinabing propaganda ng US, 
ang mga terorista ay kalaban ng 
buong sangkatauhan at banta sa 
kapayapaan. 


Ginamit nito ang “war 
on terror upang 
salakayin at gipitin 
ang mga bansang 
anila'y kabilang sa 
Axis of Evil tulad 
ng Iraq, Iran at 
North Korea at mga 
kaalyado nila. 
Kalakhan ng 
mga bansang ito 
ay nasa Gitnang 
Silangan at 
binubuo ng 
mga estadong 


nagsisikap na tumindig sa sarili laban 
sa panghihimasok ng US. 


Ngunit bago ang War on terror, 
inilabas ng US ang Truman Doctrine 
noong dekada 1940 na tumukoy 
sa komunismo bilang banta sa 
kapayapaan ng buong mundo at 
pambansang seguridad. Kasabay 
ito ng pagdaluyong ng mga kilusan 
para sa pambansang pagpapalaya 
sa iba't ibang panig ng daigdig at 
konsolidasyon ng sosyalistang kampo 
na pinamumunuan ng Unyon Sobyet 
at China. 


Ginamit ng mga papet na gubyerno 
ng US ang Truman Doctrine upang 
magpataw ng mas matinding pasismo 
sa kanilang nasasakupan sa ngalan ng 
pagsugpo sa 'banta sa seguridad ng 
bansa". Higit nitong pinabangis ang mga 
pasistang diktadura sa Latin at Gitnang 
Amerika hanggang sa Asya at Africa na 
naitatag sa suporta ng imperyalismong 
US. Sa mga bansang ito, walang 
habas ang paglabag sa karapatang 
tao at pulitiko-sibil ng mamamayan at 
ikinukubli ang pang-aabuso at kalabisan 
ng naghaharing rehimen sa “doktrina ng 
pambansang seguridad". 


Itinatago sa lenggwaheng “kontra- 
terorismo” at “pambansang seguridad” 
ang imbing layunin ng imperyalismo 
at mga naghaharing uri na supilin 
ang pagdaluyong ng pakikibaka para sa 
pambansang pagpapalaya at kasarinlan. 
Sinadyang paigtingin ang pagpapatupad 
ng ganitong pasistang hakbangin sa 
tuwing sumisidhi ang krisis at naliligalig 
ang pandaigdigang kaayusan tulad 
noong kalagitnaan ng ika-20 siglo at 
pagbubukas ng ika-21 siglo. 


At ngayong hinahamon ang 
kasalukuyang pandaigdigang sistema 
ng matinding krisis pang-ekonomya 
na pinasidhi pa ng krisis sa COVID-19, 
muling binubuhay ang pasistang 
ideolohiya at bumabangon ang mga 
ultra-kanan at ultra-nasyunalismong 
partido at kilusan sa mga bansang 
kanluran. 


MARSO 2020 


Sa Pilipinas, kongkretong anyo nito 
ang pagpasa sa ATB na magbibigay 
katwiran sa pag-atake ng estado 
sa batayang karapatan ng mga 
mamamayan sa ilalim ng de facto 
Martial Law ng rehimeng US-Duterte. 


Batas na yuyurak sa karapatan at 
demokrasya 


Dahil nananalaytay ang pasistang 
ideolohiya, pasasaklawin ng ATB ang 
kahulugan ng terorismo upang isama 
ang mga itinuturing ng estado na 
'banta sa pambansang seguridad. 
Parurusahan nito hindi lamang 
ang mga tinatakang “teroristang 
organisasyon kundi pati mga taong 
binabansagang terorista. Pinupuntirya 
ng ATB ang mga kritiko ng rehimen, 
pampulitikang oposisyon at higit 
lalo ang mga pinagsususpetsahang 
tagasuporta ng Partido Komunista ng 
Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan 
na ikinulumpol sa kategorya na 
communist-terrorist group ng EO 70. 


Sa nilabusaw na pakahulugan 
ng terorismo ay babansagang akto 
ng terorismo ang mga aktibidad na 
“gumugulo” sa normal na takbo ng 
lipunan at anumang gawain na may 
katulad na hangarin. 8Kasama rito 
ang mga welga, piket at iba pang 
anyo ng protesta at pagpaparating ng 
karaingan na sa totoo'y lehitimong 
pag-ehersisyo ng karapatang pulitiko- 
sibil ng mamamayan. Malinaw nitong 
nilalabag ang mismong Bill of Rights 
ng reaksyunaryong Konstitusyon ng 
1987. 


Matibay ang batayan ng malawak 
na pagtutol sa ATB. Kabilang sa mga 
anti-demokratikong probisyon nito ang 
pagpapatupad ng warrantless arrest 
at pagpapahintulot sa detensyon ng 
isang pinagsususpetsahang “terorista” 
nang hanggang 14 araw at maaari 
pang palawigin ng dagdag na 10 araw. 
Pinahihintulutan din nito ang estado 
na ilagay sa mahigpit na sarbeylans 
ang mga taong pinaghihinalaan pa 
lamang na terorista at busisiin ang 
lahat ng kanilang komunikasyon, 
mapa-mekanikal man o elektroniko. 


Umaalma ang mga miyembro 
ng midya, abogado at humanitarian 
worker na gumagampan ng mga 
trabahong maaaring mahulog sa 
pakahulugan ng ATB sa “terorismo. 


MARSO 2020 


KILOS PROTESTA 


Kampuhan laban sa Anti-Terrorism 
Bill, inilunsad ng BAYAN-ST 


Inilunsad ng Bagong Alyansang Makabayan Southern Tagalog 

(BAYAN-ST) ang kampuhan sa labas ng House of Representatives 

(HOR) noong Marso 9-10 upang tutulan ang niratsadang Anti-Terrorism Bill ng 
rehimen. 


Inumpisahan ng BAYAN-ST ang kilos protesta ala-una ng hapon sa labas ng 
Kongreso upang umapila sa mga mambabatas na ibasura ang naturang mga susog 
sa RA 9372 o Human Security Act. Ayon sa BAYAN-ST, gagamitin ang batas na ito 
hindi lamang laban sa mga aktibista kundi sa lahat ng mga kritiko ng gubyerno at 
mamamayang mapagmahal sa kapayapaan. 


Ayon kay Casey Cruz, tagapagsalita ng BAYAN-ST, “Kahit na wala pa ang batas 
na ito, nagsisilbing patikim lamang ang matinding red-tagging at iligal na pag- 
aaresto at pagpatay sa mga aktibista sa maari pang gawin ng pasistang rehimen 
ni Duterte.” 


Nauna nang ipinatupad ni Duterte ang EO 70 at NTF-ELCAC na nagresulta ng 
higit na paglala sa mga paglabag sa karapatang tao sa rehiyon. Ipinanawagan din 
ng Karapatan-ST sa kilos protestang ito ang hustisya sa lahat ng mga biktima ng 
paglabag sa karapatang tao sa rehiyon. 


Sa araw ding iyon, naglunsad din ang BAYAN-ST ng kilos protesta sa Department 
of Interior and Local Government (DILG) central office at Camp Crame. Ayon sa 
BAYAN-ST, ang mga opisinang ito ang mayor na tagapagpatupad ng mga pasistang 
kalakaran ng rehimen. 

Kinundina rin nila ang Kalihim ng DILG na si Eduardo Aho at ang AFP-PNP na 


nangunguna sa red-tagging ng mga progresibong grupo at sa mabalasik na 
pagpapatupad ng NTF-ELCAC, EO 70 at pagbabalangkas ng Anti-Terrorism Bill. 


Sa ATB kabilang sa pinaghihinalaang 
terorista ang mga taong nakikipag- 
ugnayan, nag-uulat tungkol sa, o nag- 
aabot ng tulong sa mga organisasyon 
at indibidwal na binansagang terorista 
ng GRP. 


Lahat ng mga anti-demokratikong 
probisyon ng ATB ay nagsisilbing 
suporta sa whole-of-nation approach 
ng EO 70 sa pagdurog sa mga 
kalaban ng rehimen, partikular 
sa rebolusyonaryong kilusan. 
Sinusuhayan ng ATB ang armadong 
panunupilng AFP-PNP sa pamamagitan 
ng paglikha ng klima ng takot at 
pananahimik. Hindi nakapagtatakang 
nangunguna sa pagsuporta sa ATB 
ang reaksyunaryong sandatahang 
lakas, na hiniling pa sa Kongreso ang 
pagtatanggal sa HSA ng P500,000 
multa kada araw sa pwersang 
pangseguridad ng estado sa mga 
kaso ng di makatwirang pag-aresto 
at pagkukulong kung mapatutunayan 
sa korte na walang sala ang taong 
kanilang idinetine. 


Sa gayon, tinututulan ng 
mamamayan habang kinalulugdan 
ng malalaking burgesya kumprador, 
panginoong maylupa at burukrata 
kapitalista ang ATB dahil kasangkapan 
ito sa pagpapanatili ng kasalukuyang 
malakolonyal at malapyudal na lipunan 
na.” BB kanilang 757878B7pinaghahari-harian. 
Umaasa si Duterte at lahat ng kanyang 
mga kasapakat na sapat ang batas 
upang mapatahimik at mapakalma 
ang kumukulong panlipunang ligalig. 


Sa hibang na pangarap ni Duterte 
lamang ito magkakatotoo. Hindi kaya 
ng ATB o anumang mapaniil na batas o 
karahasang militar na supilin ang galit 
ng mamamayan, laluna ngayong 
laganap ang kawalan ng trabaho, 
kagutuman, at matinding pasismo ng 
estado. Imbes na patayin ang diklap 
sa kaparangan, magsisilbing dagdag 
na gatong ang ATB sa naglalagablab na 
hangarin ng mamamayang ibagsak 
ang rehimeng US-Duterte. 


5 KALATAS 


KILOS PROTESTA 


Ipinagdiwang 5B37Bsa 
iba't ibang bahagi 
ng Timog Katagalugan ang ika-109 
Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 
noong Marso 8 sa temang “Bangon 
Babae! Ipagtanggol ang Kabuhayan, 
Kalayaan at Karapatang ginigipit ng 
rehimeng US-Duterte!”. Aabot sa 
800 kababaihan at mamamayan ang 
nakiisa sa kilos protesta sa rehiyon. 


Iniiunsad 78 sa 8 Taytay, Rizal 
ang panrehiyong kilos protesta 
kung saan inumpisahan nila ang 
selebrasyon sa isang street dancing 
mula Kalayaan Park tungong 
Bagong Palengke bago simulan ang 
programa. Binitbit dito ang ang mga 
tampok na usapin sa probinsya laban 
sa mga proyektong Build, Build, 
Build dito tulad ng Kaliwa Dam, 
LRT Extension Project, C6 Phase 1 
Project at iba pang mapangwasak na 
proyekto sa tirahan at kabuhayan ng 
mamamayan. Binatikos rin ng mga 
kababaihan at mamamayan ang EO 
70 at pagpapasa ng Anti-Terrorism 
Bill ng rehimen. 


Sa Batangas, kaisa ang lokal na 
pamahalaan ng Laurel, sumayaw 
ang higit-kumulang 200 kababaihan 
sa awiting “Isang Bilyong Babae ang 
Babangon” para sa panawagang 
hustisya para sa mga biktima ng 
pagsabog ng Bulkang Taal. 


Naglunsad naman ng Family Day 
sa probinsya ng Cavite at naglunsad 
ng pamprobinsyang mobilisasyon sa 
hapon. 


Samantala, nakaranas ng 
police at military harassment ang 
delegasyon ng Laguna sa inilunsad 
nilang caravan mula Santa Cruz 
hanggang Calamba. Tatlong 
beses silang pinahinto sa 
mga checkpoint at tinangkang 
kunin ang lisensya ng isang 
driver ng kanilang sasakyan. 
Sa kabila nito, ipinagpatuloy 
ng “mga kababaihan at 
mamamayan ang panawagan 
ng probinsya na naglalantad 
sa karahasan ng estado sa 
maralita sa tabing riles at 
tabing lawa at lumalalang 
epekto ng kontraktwalisasyon 
at pagbubuwag ng mga unyon 
sa hanay ng mga manggagawa. 


Bilang simbolo ng galit at 
pagkamuhi sa gubyernong 
Duterte at pagpapakatuta 
nito sa US at China, binato nila 
ang mural na pinamagatang 
Maniac Jester Duterte. 
Tinapos ang programa sa 
pagsusunog ng mural na may 
mukha ni Duterte. 


“Ito ay simbolo ng nag- 
aalab na diwa ng kababaihan 


Ika-109 Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, 
matagumpay na ipinagdiwang sa TK 


upang patalsikin si Duterte at 
wakasan na ang kanyang 
pagsasamantala sa kababaihan at 
masang anakpawis. Ipagpatuloy ang 
pambansa-demokratikong 
rebolusyong sinimulan nila Gabriela 
Silang!” lagom ng tagapagsalita ng 
Gabriela TK. 


“HUMAN RIGHT, 
WUwomgn pat. IDONTG 
DEPRIVING ME 
FREEDOM OF 
EXppe ss10N: 


Ang 9x 8 ft mural na Maniac Jester Duterte 
ay simbolo ng pagpapakatuta ni Duterte sa 
imperyalistang US at China. Nakalagay sa 
damit ni Duterte ang mga pahayag niyang 
bumabastos sa kababaihan at hindi kumikilala 
sa karapatang tao. 


BANTAY KARAPATAN 


Tinortyur at iligal 
na ikinulong ng 80th 
IB ang isang myembro ng CAFGU na 
si Elmer “Ime” Pihamante, 33 taong 
gulang. Si Ime ay aktibong CAFGU at 
katutubong Dumagat na nagsisilbi sa 
59th IB simula pa noong 2014. 


Kinuha si Ime sa kanilang bahay 
sa Sitio Quiborosa, Brgy. Daraitan, 
Tanay, Rizal noong Pebrero 26 at 
dinala sa kampo ng 80th IB sa Camp 
Capinpin, Brgy. Pinugay, Tanay, 
Rizal. Natagpuan na lamang siya ng 


6 KALATAS 


kanyang asawa na si Arlyn noong 
Marso 1 na sugatan at takot na takot. 
Nagbilin pa siya sa kanyang asawa na 
umalis na at dalhin ang mga anak nila 
upang hindi abutan ng mga sundalo. 
Kagyat nilang iniulat ito sa kanilang 
tribal chieftain. 


Ayon sa ulat ni Ime, dinala 
siya ng 80th IB sa kilometer 92 at 
tinortyur.. dahil”78 pinaghihinalaan 
siyang nakikipag-ugnayan sa NPA. 
Pinaghukay siya ng sarili niyang 
libingan at pinasuot sa masukal na 


Dumagat na CAFGU, tinortyur ng 80th IB 


bahagi. Subalit nang makalingat ang 
pasistang sundalo ay tumakas siya. 


Inilapit nila ito kay Commander 
Graciano Octa ng 59th IB subalit 
ibinigay lamang ng huli si Ime sa 
kustodiya ng 80th IB noong Marso 1. 
Nagbanta pa ang pasistang tropa na 
kailangang sumuko ni Ime bilang 
NPA. Dahil dito, patuloy na 
pinapanawagan at ginigigiit ng 
pamilya ni Ime ang kanyang kaligtasan 
at agarang pagpapalaya. 


MARSO 2020 


LATHALAIN 


Paglaya ng kababaihan sa landas ng armadong panukibaka 


oong sumapi ako sa BHB, pakiramdam ko nakalaya ako sa isang 
hawla na pumiit sa akin at pumigil sa aking pagkilos.” 


Ito ang bungad ni Ka Bella sa 
isang kapehan ng BHB para sa 
pagdiriwang ng ika-109 anibersaryo 
ng Pandaigdigang 75393 Araw ng 


Kababaihan. Matamang nakikinig 
ang mga kasama sa kanyang 
rebolusyonaryong talambuhay. 


Bihira itong pagkakataon dahil hindi 
palaimik si Ka Bella. 


Si Ka Bella, 27 taong gulang, ay 
nagmula sa uring magsasaka. Ikatlo 
siya sa apat na magkakapatid na 
babae at kinagisnan niya na ang 
pyudal na kultura sa kanayunan. 
Kinasanayan niyang sa bahay lang 
umiikot ang kanyang mundo. Ang 
pagkakataong makakalabas lang siya 
ay sa tuwing papasok sa paaralan 
o mamamalengke. Istrikto ang 
kanyang ama at iyon ang tanging 
boses na nasusunod sa kanilang 
tahanan. 


Nag-umpisa siyang humulagpos 
sa kanilang pyudal na kaayusan nang 
ipagkasundo siya ng kanyang ama 
na ikasal sa isang taong hindi niya 
mahal. Tumakas siya sa kanilang 
bahay at lumuwas ng Maynila upang 
makipagsapalaran. Doon, pumasok 
siya sa isang pagawaan at muling 
naranasan ang pagsasamantala sa 
mga kababaihan. Dinanas niya ang 
napakababang pagtingin sa kanila at 
pambabarat sa sahod. Ipinipilit ng 
mga kapitalista na mananatiling kimi 
ang kababaihan habang nasa loob 
ng pabrika, kung saan tinatanggap 
lang ang mga hindi makatarungang 
kaayusan tulad ng pagbabawal 
ng unyon, kaltas sa mga sahod sa 
tuwing nahuhuli sa pagpasok, at iba 
pa. Hindi niya kinaya at matanggap 
ang ganitong kaayusan kaya bumalik 
din siya sa kanila. 


Sa. kanyang pagbabalik sa 
probinsya, napadaan ang mga 
kasama sa kanilang tahanan. Ang 
lugar nila noo'y kasama sa isang 
malawak na lupaing inaagaw ng 
panginoong maylupa kaya namulat 
at naorganisa ang kanyang mga 
magulang. Dito rin siya namulat 


MARSO 2020 


at naging aktibo sa pag-oorganisa 
sa kapwa niya kabataan. Hindi 
naglaon, nagpasya siyang sumapi sa 
BHB. 


Sa kanyang pasya, una niyang 
iwinaksi ang pyudal na kaisipan sa 
loob ng kanilang tahanan na ang 
babae ay mahina at pambahay 
lamang. Ipinaliwanag niya ang 
kanyang kagustuhang sumampa 
sa BHB sa kanyang pamilya na 
noo'y nagbibitbit pa ng pyudal 
na pagtinging ang babae ay hindi 
maaaring humawak ng. armas. 
Binali niya. ang 7 atrasadong 
kultura.” na 7 gumagapos sa 
kababaihan sa kanilang tahanan 
at nagpatuloy sa armadong 
pakikibaka kahit ngayong isa na 
siyang ina at itinataguyod ang 
rebolusyonaryong pamilya. 


Bilang Pulang mandirigma, higit 
niyang pinaunlad ang kanyang sarili 
sa kalayaan at karapatang tinamasa 
atipinagkaloob ng rebolusyonaryong 
kilusan sa kababaihan. Si Ka Bella 
ay nagpakahusay sa iba't ibang 
larangan ng gawain sa loob ng BHB. 
Kilala siya ng mga kasama bilang 
mahusay sa gawaing kultura. lsa 
siya sa mahigpit na katuwang ng 
yunit ng BHB sa pagpapalaganap 
ng rebolusyonaryong kultura na 
nagwawaksi sa pyudal na kaisipan 
at bulok at dekadenteng burgis na 
kultura sa mga eryang saklaw ng 
larangang gerilya. Ito ang isa sa mga 
paraan kaya nakakapag-organisa sila 
ng mga kabataan at kababaihan sa 
kanayunan. 


Hindi rin pahuhuli si Ka Bella sa 
gawaing militar. Si Ka Bella ay tahimik 
ngunit matapang sa panahon ng 
labanan. Katunayan, siya ang liaison 
officer ng kumandera ng platun sa 
isang kumpanya dito sa larangan. 


Bagama't hindi kasama ang 
kanyang dalawang anak, itinuturing 
niya ang mga bagong pultaym bilang 
kanyang mga anak at ginagabayan 
sila sa pagrerebolusyon. Sa panahon 
namang nakakasama niya ang 


kanyang mga anak, pinararamdam 


niya sa kanila ang Bs kanyang 
pagmamahal sa pagpapaliwanag at 
pagpapaunawa sa kanila ng kanyang 
gawain upang mamulat din sila at 
ipagpatuloy ang pagrerebolusyon. 


Natatanaw ni Ka Bella na 
makasama at makatuwang ang 
kanyang mga anak sa hinaharap sa 
pagsusulong ng rebolusyon. Iyon 
ang rebolusyonaryong 5 pamilya 
na pinapangarap niyang buuin 
sa gitna ng marahas na agos ng 
pagrerebolusyon. Naniniwala siyang 
ang 5s kanyang rebolusyonaryong 
pamilya ay kabilang sa maraming 
binhi na mapupundar ng 
rebolusyonaryong kilusan sa 
pagtatatag ng demokrasyang 
bayan at sosyalistang lipunan at 
magwawaksi sa pyudal at burges 
na kaisipan at kaayusan ng lipunang 
malakolonyal at malapyudal. 


“Siyanga pala mga kasama, 
nilubos ko na ang pag-eehersisyo ng 
aking karapatan bilang babae dito 
sa kilusan.” Pagtatapos ni Ka Bella. 
“Ako ang nanligaw sa aking asawa.” 


Malakas.” ang tawanan at 
kantiyawan sa kapehan na iyon. 


7 KALATAS 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


Bayan? 


Bakit tinatangkilik ng sambayanang 
Pilipino ang Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at sinusuportahan ang Digmang 


alalim, taos-puso, at walang halong pag-iimbot ang pagmamahal ng Bagong Hukbong Bayan na kahit ang 
kanilang natatanging buhay ay handang ialay para sa kapakanan at kagalingan ng sambayanang Pilipino. 


lto ang mga katangian at 
kabutihan na nakita, naramdaman at 
naranasan ng sambayanang Pilipino 
sa piling ng Bagong Hukbong Bayan 
simula nang ito'y maitatag noong 
Marso 29, 1969 at patuloy ang 
pagyabong hanggang sa kasalukuyan. 
Ang ugnayan at relasyon ng 
BHB at sambayanang Pilipino ay 
nabuo, pinanday, mapalalim at 
napatatag sa 51 taong masikhay 
na pakikibaka sa pagsusulong ng 
Demokratikong Rebolusyon ng Bayan 
na may Sosyalistang perspektiba 
at isinasagawa sa pamamagitan ng 
Matagalang Digmang Bayan. 


Sa loob ng 51 taon, labis 
na minahal at tinangkilik ng 
sambayanang Pilipino ang BHB dahil 
sa taos-pusong paglilingkod nito sa 
masa at dahil sa dakilang hangarin 
nitong mapalaya ang bayan mula 
sa kaapihan at pambubusabos 
ng imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata-kapitalismo. 


Lubos.” “ang paniniwala sng 
sambayanang Pilipino na kung 
walang BHB walang armadong lakas 
at kapangyarihan ang mamamayan 
para durugin ang reaksyunaryong 
sandatahang lakas ng malalaking 
burgesya-komprador, panginoong 
maylupa at burukrata-kapitalista. 
Na kung walang malakas na BHB 
at rebolusyonaryong kilusang masa 
para sa armadong pakikibaka ay 
imposibleng maganap ang pag-agaw 
sa kapangyarihang pampulitika ng 
mga reakyunaryong uri at halinhan 
ito ng demokratikong kapangyarihan 
ng mamamayan. Na kung walang 
BHB, hindi maisasakatuparan 
ng sambayanang Pilipino ang 
pagtatayo ng mga rebolusyonaryong 
gubyernong bayan sa iba't ibang 
antas bilang ekpresyon ng pag- 
iral at pagpapatupad ng pulang 


8 KALATAS 


kapangyarihan sa kanayunan. 


Na kung walang BHB hindi 
lubusang Bs maipagtatagumpay at 
maipagtatanggol ng mga magsasaka 
ang kanilang mga nakamit na 
tagumpay sa pakikibaka para sa 
tunay na reporma sa lupa at paglaban 
sa iba't ibang anyo ng pyudal at 
malapyudal na pagsasamantala 
sa kanayunan. Ang BHB ang nag- 
oorganisa at nagtatag ng anti- 
pyudal na nagkakaisang prente sa 
kanayunan at siyang sandigan ng 
lakas nito sa pagsusulong ng laban 
para sa maksimum at minimum 
na layunin ng rebolusyonaryong 
programa para sa reporma sa lupa 
ng demokratikong 5B8Bmgubyernong 
bayan. Batid ng uring magsasaka, 
bilang pangunahing pwersa sa DRB, 
na kailangang isulong ang mga anti- 
pyudal na pakikibaka upang unti- 
unting pahinain ang kapangyarihan 
ng malalaking panginoong maylupa, 
mga.” asendero-komersyante s5 at 
usurero sa kanayunan. 


Ang suporta at paglahok ng 
sambayanan sa armadong 
pakikibaka ang garantiya ng 


tagumpay ng DRB 
Sa kabilang B898B5handa, hindi 
makasasapat, panandalian at 


mabuway ang mga tagumpay 
kung mahina ang Hukbong bayan 
at matamlay ang paglahok at 
pagsuporta. ng taumbayan sa 
inilulunsad na Demokratikong 
Rebolusyon ng Bayan. Hindi radikal 
na binabago ng mga reporma ang 
malakolonyal at malapyudal mna 
katangian ng lipunang Pilipino. 
Magkakaroon lamang ng tunay at 
radikal na pagbabago sa lipunang 
Pilipino sa pagtatagumpay ng DRB. 
Kung ganun, napakahalaga para sa 
masa ng sambayanan na palakasin 
nang higit ang kanilang 88B“Hukbong 


Bayan sa pamamagitan ng aktibo at 
walang patid na daloy ng suporta sa 
rekurso, kanlungan, paniktik, depensa 
at sa pagpaparami ng lakas tauhan 
ng BHB sa pamamagitan ng pag- 
aalay ng kanilang pinakamabubuti 
at pinakamahuhusay na mga anak 
para sumapi sa BHB. Kinakailangang 
isalin ng masa ang potensyal nitong 
lakas sa pamamagitan ng tuwiran at 
aktibong paglahok nito sa armadong 
pakikibaka. 


Magpapatuloy ang paglakas ng 
armadong pakikibaka sa bansa dahil 
sa malawak at malalim na suporta 
ng sambayanang Pilipino sa Digmang 
Bayan. Ang higit na paglakas naman 
ng BHB ay nangangahulugan nang 
higit na paglakas ng armadong 
paglaban ng sambayanang Pilipino. 
Ang Digmang Bayan ay digma 
ng mamamayang Pilipino. 8 Hindi 
ito magtatagumpay kung walang 
matibay at malawak na suporta mula 
sa taumbayan. Kailangang palakasin 
ang BHB. Kailangang palawakin at 
pasiglahin ang pakikidigmang gerilya 
na umaani ng papalawak at papalalim 
na suportang masa. 


Labis ang pagmamahal ng 
sambayanang Pilipino sa BHB 
habang kinamumuhian nito ang 
AFP-PNP 


Malalim na nakaugat sa masa ng 
sambayanan ang BHB. Binubuo ang 
BHB ng mga pangkaraniwang tao mula 
sa uring manggagawa, magsasaka, 
pambansang minorya, kababaihan, 
kabataan at iba pang nagmula sa mga 
uring inaapi't pinagsasamantalahan 
sa lipunang Pilipino. Dahil dito, alam 
na alam ng BHB ang mga problemang 
kinakaharap ng sambayanang Pilipino 
na kailangang lutasin sa pamamagitan 
ng armadong pakikibaka. 


MARSO 2020 


Kung 737"“ gaano minahal ng 
sambayanang Pilipino ang BHB, labis 
na pagkamuhi at galit naman ang 
kanilang ipinadadama sa AFP at PNP. 


Para sa sambayanan ang AFP 
at PNP ay masugid at numero 
unong kaaway ng bayan. Sila'y 
salot, berdugo, terorista at walang 
ibang pinaglilingkuran kundi ang 
mga naghahari at nagsasamantala 
sa bayan. Ang AFP at PNP ang 
nagtataguyod at nagtatanggol sa 
bulok na sistemang malakolonyal at 
malapyudal na lipunang Pilipino. 


Samantala, sa piling ng BHB 
nadama at patuloy na nadarama 
ng “sambayanang Pilipino ang 
katiwasayan, kaayusan at kagalingan 
na hindi kailanman nila naranasan sa 
reaksyunaryong AFP at PNP. Para sa 
sambayanang Pilipino, ang BHB ang 
tunay na bayani at lingkod ng bayan. 
Ito lamang ang tanging Hukbo na 
nagsusulong at nagtatanggol ng 
kanilang interes. Ito ang Hukbo na 
araw araw nilang kapiling at lagi 
nilang maasahan at masasandigan 
lalo na sa panahon ng mga sakuna 
at kalamidad. Ang BHB ang unang 
nakakatugon sa paghingi nila ng 
saklolo, sa pangangalap ng mga relief 


MARSO 2020 


at rekurso at sa rehabilitasyon ng 
kanilang mga nasirang kabahayan 
at komunidad dala ng sakuna at 
kalamidad. Para sa masa, ito ang 
Hukbo na walang iniisip sa oras-oras 
kundi ang itaguyod ang kanilang 
kapakanan at kagalingan. Laging 
handang isakripisyo ang buhay para 
lamang mailigtas ang mga nasa bingit 
ng kamatayan. 


Laging nariyan at nagsisilbing 
katuwang nila ang BHB sa mga 
inilulunsad nilang kampanya sa 
literasiya at numerasiya, sa kalusugan 
at sanitasyon at mga kampanyang 
nagtataguyod sa makabayan, 
siyentipiko at pangmasang kultura 
upang labanan ang dekadenteng 
kultura, pyudal na kaugalian at 
pamahiin. Ang Hukbo ang nakikipag- 
aralan sa kanila, natututo sa kanila 
at binabalik sa kanila, sa anyo ng 
mga serbisyo, ang mga karunungang 
nabuo sa masikhay na praktika at 
puspusang pakikibaka. 


Sa pamamagitan ng BHB, namulat 
at tumaas ang pampulitikang 
kamalayan ng malawak na masa ng 
sambayanan hinggil sa lipunan at 
rebolusyong Pilipino. Inorganisa 
sila para buuin ang. solidong 


lakas nila sa pulitika at militar. 
Tinuruan at natuto sila na maging 
propagandista, organisador, artista 
ng bayan, guro, agriculturist at 
inhinyero. Sa pamamagitan ng BHB 
natuto din ang masa ng konting 
kaalaman hinggil sa medisina, sa 


pagiging doktor, dentista, nars 
at komadrona. Tinuturuan sila 
kung paano isasakatuparan ang 
rebolusyonaryong batas at hustisya 
at pagpapagana ng Hukumang 
Bayan. Binibigyan ng pagsasanay at 
tinuturuan ng Hukbo ang ilang masa 
na maging taga-usig, manananggol at 
huwes. 


Ang masa ang malapad at malalim 
na karagatan na nalalanguyan ng 
BHB at pinanggagalingan ng mga 
kasapi ng BHB sa loob ng 51 taon 


Ang mga karanasan at 
mahahalagang kaalaman na 
natutunan ng sambayanang Pilipino 
sa piling ng BHB, na kaagapay nila 
sa 51 taong masikhay na armadong 
pakikibaka, ay karanasang hindi 
malilimutan at habambuhay nilang 
ituturing. 98 malaking ”7935kayamanan. 
Ganundin naman ang Hukbong 
Bayan, hindi lalakas at makakapanatili 
ito sa loob ng 51 taon kung walang 


9 KALATAS 


LATHALAIN 


malalim na suporta at pagmamahal 
na pinagkakaloob sa kanila ang 
sambayanang Pilipino. 


Sa loob ng 51 taon, kongkretong 
naranasan at napatunayan ng 
sambayanang Pilipino na kung wala 
silang kapiling na rebolusyonaryong 
hukbo wala sila ni anuman. Kung 
wala ang BHB hindi nila malalaman 
na ang kanilang potensyal na lakas at 
kapangyarihan ay higit na superyor at 
mapagpasya kumpara sa lakas sa baril 
at kabuhayan ng reaksyunaryong 
estado. 


Subalit hindi rin matatawaran at 
pinatunayan ng kasaysayan na kung 
wala ang malalim at malawak na 
suporta ng mamamayan, disin sana, 
sa maagang panahon pa lamang ng 
pagkakatatag ng BHB (na nagsimula 
sa maliit at mahina) ay madali na 
itong nadurog ng AFP na higit na 
nakararami at taglay ang superyor 
ang lakas. Ngunit dahil sa malawak at 
malalim na suporta ng sambayanang 
Pilipino nalagpasan at binigo ng BHB 
ang pinakamahihirap na panahon 
ng kampanya ng pagkubkob at 
paglipol na pinakawalan ng mga 
reaksyunaryong rehimen mula kay 
Marcos hanggang kay Duterte. Sa 
pamamagitan ng malalim at malawak 
na suporta ng mamamayan, taon 
taon lumalakas ang BHB at sumisigla 
ang inilulunsad nitong mga taktikal na 
opensiba na nagsisilbing inspirasyon 
ng sambayanang Pilipino upang higit 
din nilang pasiglahin ang kanilang 
iba't bang porma at anyo ng paglaban 
sa reaksyunaryong estado. 


Maaliwalas at 8 masagananang 
bukas ang naghihintay sa sambayang 
Pilipino sa ganap ng tagumpay ng 
DRB. 


Mabuhay ang ika-51 Anibersaryo 
ng Bagong Hukbong Bayan! 
Mabuhay ang Partido Komunista 
ng PIlipinas! 


Mabuhay ang National 
Democratic Front of the 
Philippines! 


Mabuhay ang Sambayanang 
Pilipino! 


10 KALATAS 


Kalagayan ng mga magsisibuyas sa 
Mindoro 


Ko ang Occidental at Oriental Mindoro sa mga probinsyang 
nangunguna sa produksyon ng sibuyas sa buong bansa. Noong 
2014, aabot sa 13,330 metriko tonelada ang produksyon ng sibuyas sa 
isla: 99 porsyento nito ay mula sa Occidental Mindoro. Matatagpuan 
sa Mindoro ang malalawak na sibuyasan sa mga bayan ng San Jose, 
Calintaan at Sablayan sa Occidental at sa hangganan ng Bulalacao at 


Magsaysay sa Oriental. 


Malaking porsyento ng sibuyas 
ng Mindoro ay dinadala sa 
Kabisayaan at Palawan. Karamihan 
sa magsasakang nagtatanim ng 
sibuyas sa isla ay mga di-katutubo 
na inihahalili ang sibuyas sa palay. 
Paborable sa pagtatanim ng sibuyas 
ang tag-init na kadalasang pahinga 
sa pagsasaka ng palay. 


Sa karanasan ng mga Mindorefio, 
sobra pa ang isang ektaryang lupa 
para sa dalawang lata ng sibuyas. 
Kada lata ay mayroong higit sa 
dalawang libong buto. 8 Matapos 
pasibulin at mailipat sa plot, 
kailangan lamang na alagaan ito ng 
dilig at pangontra sa mga pesteng 
guyam. 


Kung walang bagyo, maganda ang 
kundisyon ng lupa at may irigasyon, 
maaaring umani ng higit dalawang 
toneladang sibuyas kada lata. 


IE: 


ek 


PI 


NUT 


Nuno: 
R 


' || 
IMU 


NT TINIK TL]! 


Madali sanang pagkakitaan ang 
sibuyas sa Mindoro dahil may tiyak 
na itong babagsakan na merkado. 
Ngunit tulad ng nangyayari sa 
ibang produktong bukid, mababa at 
hindi istable ang presyo ng sibuyas 
na dahilan ng pagkalugi ng mga 
magsasaka. Mahal ang input at 
iba pang gastusin sa produksyon, 
dagdag pa ang upa sa may-ari kung 
hindi sarili ng magsisibuyas ang 
lupa. Kung laging barat ang presyo, 
tiyak na luhaan ang magsisibuyas 
dahil sa pagkalugi. 


Sa isang kasong aralin sa Oriental 
Mindoro noong 2019, P28,845 ang 
kabuuang gastos sa produksyon ng 
isang lata ng sibuyas sa kalahating 
ektaryang lupa. 


Aabot ng P8,135 ang gastusin 
sa mga input kabilang na ang buto 
ng sibuyas, abono, at pestisidyo. 
Naglaan naman ng P18,270 na 


B 


KE 
CSC 


nata! 
Na k 

AS 

721412 


ETEPI 


N PAA N ing 
SIN UIINBSS | KON 
| | NS NA 

MARSO 2020 


pambayad sa mga katulong sa 
paghahanda ng lupa at pagtatanim 
ng sibuyas, renta sa makina, at 
pambili ng gasolina at iba pang 
kailangan sa produksyon. May 
dagdag na gastusing P2,440 pambili 
ng kahong pasibulan ng sibuyas 
at mga red bag na paglalagyan ng 
inaning sibuyas. Pumatak naman sa 
20 porsyento ang upa sa may-ari ng 
lupa. 


Sa. kasong ito'y dalawang 
magsasaka ang naghati sa trabaho 
sa kalahating ektarya. Umani sila ng 
3,600 kilo o 3.6 toneladang sibuyas. 


Kung bibilhin sa P20 kada kilo, 
aabot sa P72,000 ang benta ng 
dalawang magsasaka. Matapos 
awasin ang gastos sa produksyon at 
upa sa may-ari ng lupa, makakakuha 
ang bawat isa ng P17,262 para sa 
apat na buwang trabaho. Katumbas 
ito ng kulang sa P144 kada araw. 


Subalit kung aabutin ng bagsak 


Quezon 


Matagumpay na 
inilunsad ng mga yunit ng 
NPA sa Palawan at Quezon ang kontra- 
atake laban sa nag-ooperasyong AFP- 
PNP noong Marso 14 at 15. Nadiskaril 
ng mga yunit ng NPA ang atake ng 
AFP-PNP sa ilalim ng tuluy-tuloy 
na focused military operations at 
retooled community support program 
operations (FMO-RCSPO). 


Noong Marso 14, nilapitan at 
hinaras ng isang tim ng Bienvenido 
Vallever Command  (BVC)  NPA- 
Palawan ang nag-ooperasyong 18th 
Special Forces Company sa Barangay 
Iraan, Rizal, bandang ala-una ng 
hapon. Limang kaaway ang napatay 
at marami ang sugatan sa hanay ng 
18th SFC. May 40 tropa ng 18th SFC 
ang tuloy-tuloy na nag-ooperasyon 
at naghahasik ng takot at kaguluhan 
sa naturang barangay at mga karatig 
nito. 


Sa kasunod na araw, Marso 15, 
naglunsad ang Apolonio Mendoza 
Command (AMC) NPA-Quezon ng 
aktibong depensa laban sa sumalakay 
na laking kumpanyang 85th Infantry 


MARSO 2020 


presyo ng sibuyas tulad ng nangyari 
sa pagsisimula ng 2020, tiyak na 
ang pagkalugi ng magsasaka. Sa 
presyong P8 kada kilo, babagsak 
sa P28,800 ang benta ng sibuyas. 
Kulang na kulang ito para bayaran 
ang upa sa may-ari ng lupa at 
kabuuang gastos sa produksyon. 


Ang daing ng mga magsisibuyas 
sa. Mindoro,  arbitraryo :5B8B8“ang 
pagpepresyo ng mamimili 8 sa 
kanilang produkto. Kahit mataas 
ang presyo ng sibuyas sa palengke, 
barat pa rin ang bili sa kanila ng 
mga ahente. Nadadaya rin sila sa 
sistema ng 'salandra kung saan 
hindi na binibili ang mga sibuyas na 
hindi pasok sa gustong sukat ng mga 
mamimili. 


Dagdag na suliranin sa mga 


magsisibuyas ang pagdating 
ng mga bagyo na  buu-buong 
sumisira. sa kanilang taniman. 


Pinangangambahan din nila ang 


Battalion (IB) sa Barangay San Vicente 
Kanluran, Catanauan, alas dos ng 
hapon.” Nakatamo ang pasistang 
85th IB ng 2 patay at hindi mabilang 
na sugatan matapos ang limang 
minutong labanan. 


Ayon kay Armando Cienfuego, 
tagapagsalita. ng Bs Melito. Glor 
Command - NPA Southern Tagalog, 
“Matinding dagok sa moral ng mga 
papalong tropa ng AFP-PNP , ang 
dalawang labanan kung mi 
Hd p 
gt 


Na np 


NT t 


epekto ng planong pag-iimport 
ng sibuyas ng Department of 
Agriculture na anito'y sagot sa hindi 
sapat na suplay ng sibuyas sa bansa. 
Ngayon, pinoproblema nila ang 
pagluluwas ng kanilang produkto 
dahil sa pagtigil ng mga biyahe 
bunsod ng krisis sa COVID-19. 


Ang ganitong mga problema ang 
nagtutulak sa mga magsisibuyas na 
magkaisa at makipag-ugnayan sa 
rebolusyonaryong kilusan na 
simula't sapul ay kilala nilang 
nagsusulong ng kapakanan at interes 
ng mga magsasaka. Pumupulot sila 
ng aral mula sa matatagumpay na 
laban ng mga magsasaka para sa 
pagtataas ng presyo ng produktong 
bukid at pagbabago ng partehan sa 
ani na nagmarka na sa rehiyong TK. 
Ito ang kanilang unang hakbang 
upang makamit ang nararapat na 
presyo para sa kanilang produkto at 
maiwaksi ang pagsasamantala sa 
kanilang hanay. 


7 sundalo, patay sa kontra-atake ng NPA sa Palawan at 


naunang umatake ngunit sila ang 
malubhang napinsalaan.” 


Patuloy na magpupunyagi ang mga 
yunit ng NPA sa pagbigo sa kontra- 
rebolusyonaryong gera na JCP- 
Kapanatagan. Pagtatapos ni 
Cienfuego, “Malaon nang itinakda ang 
kabiguan nito dahil higit na inilalapit 
ng pasismo ng rehimeng US-Duterte 
ang mamamayan sa landas ng 
rebolusyonaryong paglaban at 
armadong pakikibakd,”” 

SEF 


71 KALATAS 


LATHALAIN 


Mga aral sa pagsansala sa COVID-19 


arami pang pag-aaral ang isinasagawa hinggil sa COVID-19 subalit may isang bagay na tiyak tungkol rito. 
Mabilis itong kumakalat sa buong mundo. Mula sa iisang lugar noong Disyembre 2019, kumalat ang virus 
na sanhi ng COVID-19, ang SARS-Cov-2, sa higit 180 bansa dahilan upang ideklara itong pandemic ng World 


Health Organization (WHO) nitong Marso. 


Habang isinusulat ang artikulong ito, higit isang milyon na ang 


kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo, habang bumibilang sa lampas 60,000 ang mga namatay dito. 


Bunsod ng 5s spanganibs ng 
SARS-Cov-2, napilitan ang mga 
gubyernong magpataw ng mga 
hakbanging naglimita sa mobilidad 
ng tao at nagparalisa sa ekonomya 
habang  nagtutuklas ng mga 
pamamaraan upang labanan ang 
paglaganap ng bagong sakit. Mula 
rito, lumitaw ang pinakamauunlad 
na praktikang pang-medikal at 
panlipunan na nagtagumpay dahil 
ipinauna nito ang kapakanan ng 
nakararaming mamamayan kaysa sa 
pribilehiyadong iilan. 


Pagharap sa COVID-19: Karanasan 
ng China, Singapore at Vietnam 


Kanya-kanyang pagsisikap ang 
mga bansa laban sa COVID-19, 
ngunit sa lahat, tumampok ang 
mga abanteng hakbangin ng China, 
Singapore at Vietnam na pinuri ng 
mga eksperto at WHO. 


Bilang bansang pinagmulan ng 
COVID-19, mabigat ang presyur sa 
China na makontrol ang paglaganap 
ng sakit. Kagyat itong nagpataw 
ng lockdown sa Wuhan at iba pang 
siyudad na nagtala ng napakaraming 
kaso sa umpisa ng outbreak ng 


12 KALATAS 


COVID-19. Isa pang mahalagang 
hakbangin nito ang libreng testing 
at pagpapagamot ng mga pasyente. 
Sa ilang lugar doon, mismong tim 
ng mga doktor ang pumupunta sa 
mga inuulat na pinagdududahang 
kaso ng COVID-19 para magsagawa 
ng testing. Lumalabas ang resulta 
sa loob lamang ng apat hanggang 
pitong oras. 


Sa pagpapagaling ng mga 
pasyente, gumagamit ang China 
ng abanteng teknolohiya tulad 
ng extracorporeal membrane 
oxygenation para sa malalang kaso 
na hindi na tinatablan ng ventilation. 
Direkta ring tinuturukan ng vitamin 
C (intravenous) ang mga pasyente 
upang palakasin ang kanilang 
resistensya habang wala pang gamot 
na pampuksa sa SARS-Cov-2. 


Modelo naman ang Singapore 
sa mahusay na contact tracing o 
pagsusuri sa mga nakaugnayan 


ng pasyenteng may SARS-Cov-2 
upang mapigilan ang pagkalat ng 
sakit. Isang detalyadong mapa ng 
mga kontak sa loob ng 24 oras ang 
binubuo mula sa interbyu sa mga 


pasyente na isinasagawa sa mga 
ospital. Kinakategoryang malapit na 
kontak (close contact) ang sinumang 
nakaugnayan sa layong dalawang 
metro o mas malapit pa o di kaya'y 
nakasama ng 30 minuto o higit pa ng 
isang pasyente. 


Seryoso. ang gubyerno ng 
Singapore sa pagsasagawa ng 
contact tracing. Pinarurusahan 
nito ang magbibigay ng maling 
impormasyon, tulad ng nangyari 
sa mag-asawang Chinese mula sa 
Wuhan na nagsinungaling hinggil sa 


kanilang mga pinuntahang lugar. 


Samantala, ipinakita ng Vietnam 
na kailangang akuin ng gubyerno 
ang pagtitiyak sa pang-araw-araw 
na pangangailangan ng mamamayan 
habang limitado ang mga aktibidad 
panlipunan. Ginawa nila ito simula 
pa noong maagang yugto ng pagkalat 
ng COVID-19 at bilang katambal 
na hakbangin ng mga kwarantina. 
Bukod sa subsidyo sa pagkain, 
tumanggap din ang mamamayang 
Vietnamese ng libreng face masks, 
alcohol at iba pang kagamitang 
pangkalinisan mula sa gubyerno. 


Ang mga hakbanging tinuran 
sa itaas ay ipinatupad noon pang 
Pebrero, ilang linggo bago ang 
pagdedeklara sa COVID-19 bilang 
pandemic. Kritikal ang maagang 
hakbangin ng tatlong bansa upang 
maiwasan ang paglala ng pagkalat 
ng virus sa kanilang teritoryo. Sa 
katunayan, ang China--na dating 
epicenter ng COVID-19--ay pang- 
anim na lamang ngayon sa mga 
bansang may pinakaraming kaso ng 
impeksyon ng virus. 

Militaristang solusyon ni Duterte: 
Pahirap, hindi pansagip, sa 
mamamayan 

Malayong-malayo sa maagap 


at sistematikong tugon ng mga 
bansang tinuran ang pagtugon ng 


MARSO 2020 


BALITA 


Kasuklam-suklam na militaristang 
lockdown ng rehimeng US-Duterte 


GRP sa COVID-19. Hindi ito naging 
mapagpasya sa pagdedeklara 
ng travel ban sa China. Wala rin 
itong komprehensibong plano para 
sansalain ang paglaganap ng virus 
at tugunan ang pangangailangan 
ng mamamayan sa gitna ng krisis 
pangkalusugan. 


Lantad ang kainutilan ng rehimen 
sa dami at bagal ng testing para sa 
COVID-19 na noong Marso 18 ay 
1,030 pa lamang sa buong bansa. 
Sa gitna ng kakulangan ng test kits, 
nagawa pa ng rehimen naiprayoridad 
ang pagsusuri sa mga alipures ni 
Duterte na binansagang VIP. Kapuna- 
puna rin ang kakapusan ng espasyo 
sa mga ospital para sa mga pasyente 
ng COVID-19, maliit na bilang ng 
mga ventilator sa pampublikong 
ospital at pagmamatigas ng DOH, 
hanggang ngayon, na magsagawa ng 
malawakan at libreng testing. 


Nakakaalarma ang pagtugon 
ng rehimen sa krisis laluna't 
nagpahayag ang WHO na maaaring 
umabot sa 75,000 ang kaso ng 
impeksyon sa Pilipinas. Tiyak na 
dadami pa ang mga kumpirmadong 
kaso na nasa 3,094 (Abril 4) at 
madadagdagan pa ang mga nasawi 
na bumibilang na sa 144. 


Sa halip na kumuha ng aral mula 
sa China, Vietnam at Singapore, 
pinagpatuloy ng rehimeng Duterte 
ang militaristang solusyon sa 
COVID-19 at tuluyang isinantabi ang 
interes. ng mayorya para sa 
makasariling hangarin na ikonsentra 
sa kanyang kamay ang kapangyarihan 
ng estado. Nagbunsod ang marahas 
na lockdown ng rehimen ng 
dislokasyon sa kabuhayan ng 11 
milyong manggagawa at ibayong 
kagutuman laluna sa maralita. Imbes 
na ilayo sa pagkakasakit, ginagawa 
nitong higit na bulnerable ang 
mamamayang Pilipino. Kung 
magpapatuloy ang ganitong 
kalakaran, tiyak na sasambulat sa 
mukha ni Duterte ang mas malalang 
sitwasyong medikal sa susunod na 
mga buwan--kasabay ng daluyong 
ng galit ng mamamayang kanyang 
pinabayaan sa gitna ng maigting na 
krisis pangkalusugan. 


MARSO 2020 


Si 
FW UY | 


MILITARISTANG 
| LOCKDOWN | 
| 


[la 


NY Walang puso ang 


Ja? N AFP-PNP sa gitna ng 
militaristang lockdown 
ng rehimeng US-Duterte. Suklam na 
suklam ang mamamayang Pilipino 
sa perwisyo, dagdag na pahirap 
at gutom na idinulot ng gubyerno 
sa gitna ng krisis pangkalusugang 
sanhi ng lumalaganap na sakit na 
COVID-19. Sa Timog Katagalugan, 
pinakat ng 2nd ID ang 2,808 tauhan 
nito sa 306 checkpoint sa buong 
rehiyon at malupit na nagpapatupad 
ng population and resource control 
operations sa kanayunan. 


Tampok” sa rehiyon ang 
iba't ibang kaso ng paglabag sa 
karapatang tao ng mamamayan 
na nagpasahol sa kalagayan nila sa 
harap ng pandemyang COVID-19. Sa 
Quezon, inilunsad ng pasistang 85th 
IB ang food blockade at hamletting 
sa ilang barangay ng Unisan, 
Atimonan at Padre Burgos. Hindi 
pinahihintulutan ang mamamayan 
dito na bumili ng lagpas sa 5 kilong 
bigas... Pinagbabawalan din ang 
mga magsasaka at mag-uuling na 
pumunta sa kanilang mga kaingin at 
ulingan. 


Samantala, sa isla ng Mindoro, 
pinagbabawalan ng AFP-PNP ang 
mga magsasaka at katutubong 
Mangyan na pumuntang bayan 
upang bumili ng pagkain. Hindi rin 
pinahihintulutang magkaroon ng 
dalawang sakay sa isang motorsiklo. 


BUDGET 


RES 


Nagbabanta rin ang AFP-PNP na 
palitan ang mga tanod sa mga 
barangay upang matiyak na hindi 
lalabas ang mamamayan sa kanilang 
tahanan. May isang insidente kung 
saan hinuli at hinihingan ng sedula 
ang isang sibilyang bibili lamang ng 
asin sa San Jose, Occidental Mindoro. 
Pinakamasahol ang pangongotong 
sa mga checkpoint ng AFP-PNP 
kung saan hinihingan ng patong ang 
mga magsasaka na nagluluwas ng 
kanilang mga produktong bukid. 


Sa iba pang panig ng rehiyon, 
hindi tumigil ang mga FMO-RCSPO ng 
AFP-PNP na nagpapalala sa kalagayan 
ng mamamayan sa panahon ng total 
lockdown sa buong Luzon. 


Samantala, marahas na binuwag 
ng mga pulis ang ispontanyong 
pagtipon-tipon ng mga taga-Sityo 
San Roque, Barangay Bagong Pag-asa 
sa Quezon City upang hilingin sa 
gubyerno ang pangakong tulong at 
subsidyong pagkain na hindi 
nakararating sa kanila. Ikinagalit ng 
netizens ang marahas na pagbuwag 
ng mga pulis sa mapayapang 
pagtitipong ito at ang kasunod na 
banta pa ni Duterte na ipababaril 
hanggang mamatay ang mga 
magpoprotesta sa kalsada. Ang mga 
kalaganapang ito. ay ibayong 
nagpasiklab sa galit ng mamamayan 
lalo sa social media at internet upang 
mananawagan ang taumbayan na 
patalsikin si Duterte. 


13 KALATAS 


BALITA 


Patuloy na paglabag ng 2nd ID sa tigil-putukan, 
nagresulta sa tatlong labanan 


Nagresulta sa 

tatlong labanan ang hindi 

pagkilala at patuloy na paglabag 

ng 2nd ID sa deklarasyong tigil- 

putukan ng GRP sa gitna ng krisis 
pangkalusugang dulot ng COVID-19. 


Nag-umpisa ang unilateral 
ceasefire ng GRP noong Marso 19 at 
matatapos sa Abril 15. Samantala, 
nagdeklara. naman ang Partido 
Komunista ng Pilipinas (Marxismo- 
Leninismo-Maoismo) ng tigil-putukan 
mula Marso 26 hanggang Abril 15 
bilang pagtugon sa panawagan ng 
UN sa mga nagdidigmaang estado na 
magpatupad ng pandaigdigang ttigil- 
putukan. 


Sa kabila ng mga deklarasyong ito, 
nagpapatuloy ang focused military 
operations - retooled community 
support program operations (FMO- 


RCSPO) sa mga eryang saklaw 
ng larangang gerilya sa Timog 
Katagalugan. Inamin mismo ni 


Maj. Gen. Arnulfo Burgos, Jr., ang 
commanding officer ng berdugong 
2nd ID na “hindi magdadalawang-isip 
ang 2nd ID na durugin ang anumang 
nakikitang panganib sa estado sa aling 
panahon”. Pinawawalang saysay nito 
ang deklarasyong tigil-putukan ng 
GRP kung saan singkahulugan nitong 
aatakehin nila ang mga yunit ng BHB 
sa rehiyon sa tuwing malalaman nila 
kung nasaan ito kahit pa naglulunsad 
ang mga yunit ng BHB ng serbisyong 
medikal sa hanay ng masa sa ngalan 
ng paglaban sa COVID-19. 


Marso 28. Pataksil na inatake ng 
2nd ID ang isang yunit ng Narciso 
Antaso Aramil Command (NAAC)- 
BHB Rizal bandang alas-3 ng hapon 
sa Brgy. Puray, Rodriguez. Sa gitna 
ng paghahanda sa ika-51 anibersaryo 
ng NPA, naglulunsad ang naturang 
yunit ng gawaing masa at serbisyong 
pangkalusugan bilang pagtugon sa 
hinaing ng mamamayan aatsa kampanya 
ng rebolusyonaryong kilusan laban sa 
COVID-19. Aktibong nagdepensa ang 
BHB Rizal na nagresulta ng isang patay 
at maraming sugatan sa hanay ng 
pasistang 2nd ID-80th IB. Nagbuwis 
ng buhay si Noel “Ka Bai” Levanta, 
isang Pulang mandirigma. 


14 KALATAS 


Marso 31. Naglulunsad ang isang 
yunit. ng Apolonio. Mendoza 
Command (AMC) - BHB Quezon 
ng kampanyang edukasyon at 
gawaing medikal hinggil sa paglaban 
at pagsansala sa paglaganap ng 
COVID-19 sa Brgy. Bungahan, Gumaca 
nang atakehin sila ng 59th IB, 3:30 ng 
hapon. Kagyat na nagdepensa ang 
AMC na nagresulta sa ilang kaswalti sa 
tropa ng 59th IB. Nasawi sa naturang 
labanan si Ryan “Ka Raymart” 
Noriesta, isang Pulang mandirigma 
na magiting na nakipaglaban para 
ipagtanggol ang sarili at ang masa sa 
lugar. 


Abril 1. Nagkaroon ng labanan sa 
pagitan ng isang yunit ng AMC - 
BHB Quezon at 85th IB sa Brgy. 
White Cliff, San Narciso. Ang yunit 
ng BHB Quezon ay naglulunsad ng 
kampanyang edukasyon at sanitasyon 
sa taumbaryo para sa pag-iwas sa 
Covid-19. Namartir sa labanan si 
Argie “Ka Angel” Casinillo.. Matapos 
ang labanan, naghuramentado ang 
85th IB at walang tigil na nagpaputok 
hanggang ala-una ng madaling araw 


kinabukasan ng Abril 2, kahit wala 
nang kaharap na yunit ng NPA. 


Hindi pa nasapatan, nagkalat 
pa ng kasinungalingan si Burgos na 
ang mga yunit ng NPA ang naunang 
naglunsad ng atake at nangingikil sa 
hanay ng mamamayan. Samantala, 
inamin mismo nina Lt. Col. Edward 
Canlas, commanding officer ng 59th 
IB at Lt. Col. Emmanuel Cabahug, 
commanding officer ng 85th IB na 
inatake nila ang mga yunit ng NPA 
matapos matunugan sa lugar. 


Marapat lamang na singilin ang 
AFP-PNP sa kanilang mga krimen sa 
mamamayan. Panagutin ang pasistang 
tropa sa mga pataksil na pagsalakay 
salungat sa sariling ceasefire at 
pagdudulot ng perwisyo at pinsala sa 
buhay at kabuhayan ng mamamayan 
sa gitna ng krisis ng COVID-19. Sa 
kabila nito, hindi napigilan ang mga 
yunit ng NPA na tumungo sa mga 
komunidad 78 “at 58s pamayanan na 
inabandona na ng reaksyunaryong 
gubyerno para ilunsad ang 
kampanyang edukasyon at sanitasyon 
laban sa pandemyang COVID-19. 


Tuluy-tuloy na FMO-RCSPO sa TK kahit may ceasefire” 


Saklaw ng operasyon | Yunit ng AFP-PNP 


Quezon 


20 bayan, 82 barangay | 85th IBPA 


59th IBPA 
PNP MPS 
80th IBPA 
415th PMSC 


2 bayan, 4 barangay” 7 | 80th IBPA 


Oriental Mindoro 


5 bayan, 8 barangay 


4th IBPA 

76th IBPA 

Regional Public Safety Battalion 
1st Maneuver Platoon, PMFC 


Occidental 4 bayan, 7 barangay 4th IB 
Mindoro PNP MIMAROPA 


Palawan 


4 bayan, 9 barangay 


18th Special Forces Company 

4th Marine Battalion Landing Team 
Regional Mobile Force Battalion 
PNP MIMAROPA 


1 bayan, 2 barangay 1st IBPA 
TOTAL 6 PROBINSYA, 36 BAYAN, 112 BARANGAY 


“Hindi kumpletong tala. Batay lamang sa mga pumasok na ulat sa Kalatas mula Marso 19 


hanggang Abril 11. 


MARSO 2020 


Dakilain sina Ka Bai, Ka Angel at Ka Reymart! Mga martir ng 
rebolusyon, bayani ng sambayanan! 


inakamataas na Pulang saludo ang iniaalay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan kina 
Noel “Ka Bai” Levanta, Argie “Ka Angel” Casinillo at Ryan “Ka Reymart” Noriesta, mga magigiting na Pulang 
mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na napaslang sa tatlong labanan mula Marso 28 hanggang Abril 2 sa 


mga probinsya ng Rizal at Quezon. 


Ang tatlong martir ay biktima 
ng paglabag ng GRP at AFP- 
PNP sa sariling deklarasyon at 
pandaigdigang panawagan para sa 
tigil-putukan habang hinaharap ang 
COVID-19. Namatay silang aktibong 
ipinagtatanggol ang kanilang yunit at 
ang masang sinalanta ng pataksil na 
atake at operasyong militar ng AFP- 
PNP. 


Ang kanilang inialay na buhay 
sa rebolusyon ay habambuhay 
na dadakilain at gugunitain ng 
mamamayan ng Timog Katagalugan 
at ng buong bansa. Babangon ang 
laksa-laksang aping 78B31mamamayan 
upang ipagpatuloy ang kanilang 
rebolusyonaryong pakikibaka at 
tanganan ang nabitiwan nilang mga 
armas. Buong tapang na susulong 
ang sambayanan hanggang sa 
maipagtagumpay ang demokratikong 
rebolusyong bayan at makamit 
ang tunay na makatarungan at 
masaganang lipunan. 


Noel “Bai” Levanta. Si Kasamang 
Bai ay isang Lumad at anak ng 
maralitang magsasaka na. tubong 
Bukidnon. Kilala ang kanilang tribu 
bilang matatapang na mandirigma. 
Nagpunta siya ng Maynila sa maagang 
bahagi ng dekada '90 para mag-aral. 
Inabot niya ang Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto ng Partido na 
naghubog sa kanyang proletaryong 
paninindigan. 


Habang nag-aaral sa isang 
pribadong unibersidad ay sumali si 
Ka Bai sa organisasyon ng kabataan- 
estudyante na lumalaban sa pagtaas 
ng matrikula. Pagpasok ng 1996, 
nagpadeploy siya sa komunidad ng 
Tondo para makipamuhay sa masang 
maralita. Naging bantog siya sa 
pagbubuo muli ng lakas sa Estero 
de Magdalena, parola at batuhan 
sa Tondo. Nang pumasok ang taong 
2001, kasama siya sa mga nanguna sa 
pagpapakilos ng masang anakpawis 


MARSO 2020 


para patalsikin ang rehimeng US- 
Estrada. 


Kilala si Ka Bai na masigasig 
magbasa, mag-aral at magturo. 
Nakitaan siya ng angking husay sa 
gawaing edukasyon noon pa mang 
nag-aaral siya. Matapos ang pag- 
aalsang Edsa Dos, itinalaga siya sa 
gawaing instruksyon ng Komiteng 
Distrito ng Maynila. Masikhay siya 
sa gawain at patuloy na pinapaunlad 
ang paraan ng pagtuturo para 
maging simple, praktikal at madaling 
maunawaan ng karaniwang masa. 


Gustong-gusto ni Ka Bai na sumapi 
sa BHB at noong 2018, ipinadala 
siya ng Partido sa Mindanao upang 
makipamuhay sa isang yunit ng 
Hukbo. Tumagal siya ng isang taon 
doon kung saan nakasalamuha niya 
ang kanyang kapwa Lumad. Direkta 
niyang naranasan ang lupit ng Martial 
Law sa Mindanao. 


Sa gitna ng crackdown sa National 
Capital Region noong 2019 ay 
nagpasya si Ka Bai na sumapi sa BHB. 
Pumasok siya sa isang yunit ng BHB- 
Rizal kung saan gumampan siya bilang 
opisyal pampulitika. Pinuno niya ang 
bawat minutong kanyang inilagi sa 
Hukbo nang walang-pag-iimbot na 
pagmamahal sa sambayanan. 


Argie “Ka Angel” Casinillo. Ipinanganak 
sa bayan ng San Francisco, Quezon, si 
Kasamang Angel, 28 taong gulang, 
binata at mula sa uring magsasaka. 
Maaga pa lang ay batid na niya 
ang kalagayan ng mga maralita at 
malapyudal na pagsasamantala ng 
mga naghaharing uri. Dinanas niyang 
sampahan ng gawa-gawang kaso ng 
mapanupil na estado. 


Higitnanaunawaanni Ka Angelang 
mala-impyernong kalagayan ng masa 
sa Asyenda Belt na pinaghaharian 
ng mga imbing panginoong maylupa 
ang mayamang sakahan ng Bondoc- 
Peninsula. Dito, napukaw siyang 


mag-ambag sa armadong pakikibaka 
upang mapalaya ang mga inaapi't 
pinagsasamantalahan. 


Bagama't s8 maiksing 7985panahon 
lamang nakipamuhay sa yunit ng 
BHB si Ka Angel, sa unang linggo 
niya sa loob ng hukbo ay nakitaan 
na siya ng inisyatiba. Aktibo siya sa 
gawaing produksyon upang ibangon 
ang kabuhayan ng mga magniniyog 
na pinadapa ng bagyong Tisoy na 
sumalanta sa lalawigan ng Quezon 
noong Disyembre 2019. Masikhay rin 
siya sa pagdalo sa mga pag-aaral at 
pagsasanay militar, sa mga talakayan 
at pampulitikang gawain. Hinangaan 
ng mga kasama ang kanyang pagiging 
maalalahanin at 'masunurin sa 
disiplina at proletaryong aktitud na 
itinuro ng BHB. 


Bukambibig ni Ka Angel sa 
mga kasama at masa na ang 
pagtangan ng baril ay upang igawad 
ang rebolusyonaryong hustisya na 
dudurog sa armadong pwersa ng 
reaksyunaryong estado. Aniya, 
ang bawat punglo ay katumbas ng 
pagtatanggol sa masa. 


Ryan “Ka Reymart” Noriesta. Tunay 
na anak ng bayan at responsableng 
anak--iyan ang. 757Bkatangi-tanging 
pagkakakilanlan ni Kasamang Reymart, 
27, mula sa uring magsasaka sa Brgy. 
Cawayan, Gumaca, Quezon. 


Bago maging kasapi ng BHB si Ka 
Reymart, likas na sa kanya ang pagiging 
responsable. Wala siyang ibang inisip 
kundi paano mabubuhay ang kanyang 
pamilya sa araw-araw. Nagtrabaho 
siya sa kalunsuran at nakipagsapalaran 
para sa kakarampot na kita na 
makukuha niya bilang manggagawa. 
Ngunit dahil sa hirap ng buhay, pinili 
muli nitong bumalik sa probinsya 
at dito na magbuo ng sarili niyang 
pamilya. 


15 KALATAS 


Dala-dala din ni Ka Reymart ang pagiging responsable 
sa loob ng yunit ng Apolonio Mendoza Command. 
Gumampan siya bilang S4 o logistics officer. 
Maalalahanin at tinitiyak niyang nakakakain nang mabuti 
at sapat-sapat ang mga panustos ng mga kasama. Wala 
siyang atas na tinanggihan at hindi natapos sa loob ng 
yunit. 


Nakalahok din sa nagkakailang aksyong militar si Ka 
Reymart, kabilang ang mga taktikal na opensiba na 
inilunsad ng kanyang yunit sa bayan ng Lopez at Macalelon 
noong 2019. Katulad ng iba pang mga kasamang martir, 
hindi siya malilimutan ng masa dahil sa pagiging 
maasikaso, magalang at tapat na kasapi ng hukbong 
bayan. 


KULTURA 


NPA ang anak ko! 


Kwentong TE@NPA 


ulad ng iba, isa lang din akong ordinaryong ina. Ang 

kaibahan ko nga lang sa mga kumare ko, may anak 
akong NPA. Babae sya, at pinagmamalaki ko syang 
isang NPA, dahil namana nya sa akin ang tapang ng lahi 
namin. Sa totoo nga lang, hindi ako nagpapaapi sa ibang 
kapitbahay namin kapag alam kong pinagtsitsismisan nila 
ako. Basta kapag alam kong nasa tama ako, ipaglalaban 
ko. “Yan siguro ang nakuhang ugali sa akin ni Momay. 
Pero, teka lang ha, si Momay ay hindi katulad kong mahilig 
makipaggitgitan. Tahimik sya tulad ng kanyang papa. 


Mahigit tatlong taon 
nang NPA si Momay. Alam Ci 
ko na dati pa na may NPA 
dahil laking probinsya 
naman ako. Nagtaka lang 
ako minsan bakit nalaman S 
pati ng anak ko ang tungkol sa 
NPA. Mula nang magdalaga ako 
ay lumuwas na ako sa Maynila para 
magtrabaho, sa Maynila ko na nga 
nakilala ang naging asawa ko at dito ko 
na rin pinalaki ang lahat 
ng anak ko. Yun pala, 
ginusto nyang malaman | 
ang buhay ng tinatawag 
nilang “masa”. Maalala 
ko nga, nagpaalam yang 
si Momay na pupunta 
sa welga ng mga 3 
manggagawa malapit sa 
pinapasukan nyang eskwelahan sa kolehiyo. Nagsabi din 
yan noon na pupunta sa isang baryo ng mga magsasaka. 
Aba'y obligado yang magpaalam sa amin dahil toka nyang 
umuwi sa amin tuwing walang pasok, yun na nga lang 
ang bonding time namin sa bahay. Kaya 'pag uuwi yan 
galing sa mga pinupuntahan nya, nagkukwento yan sa 
bahay ng mga ginagawa nya sa mga gala nya. Nakikinig 
naman kami ng mga kapatid nya. Dati, may nakita akong 
picture nya sa facebook kausap ang isang upisyal ng pulis 
nung nagrali sila, aba'y shinare ko ang picture! Proud ako 
noon sa anak ko dahil palabang aktibista na nga talaga 
sya. 


Minsang isang linggong hindi nakauwi si Momay sa 
amin. Aba'y anong galit at iyak ko noong mabasa ang 


16 KALATAS 


sulat nya na NPA na sya. Nagalit talaga ako. Sabi ko 
sa inyo, palaaway akong tao. Kung saan-saan ko siya 
hinanap at nananawagan pa ako sa facebook. Nung 
dalawang buwan na sya sa NPA, tumawag sya sa amin, 
talagang matindi ang panghihikayat ko noon sa kanyang 
bumalik sa amin. Matagal nga bago ulit nasundan ang 
pag-uusap namin sa cellphone dahil nangibang-bansa 
naman ako. Ang kwento na lang sa akin ng papa nya, 
nung dumalaw sila kay Momay, talaga daw sa hirap ng 
buhay ngayon ay normal na ang magkakapamilyang 
nagkakalayu-layo. Oo nga naman, sabi ko sa sarili ko, 

hindi nga ako NPA, pero malayo rin ako sa pamilya ko 

noon para maghanapbuhay. 


Siguro hindi ko pa talaga lubusang 
"WK nauunawaan ang ipinaglalaban nila 
Ka) In Momay. Baka rin isipin ng iba na 
KIS hindi ko mahal ko si Momay bilang 
anak dahil ayos lang sa akin na isa 
syang NPA. Ang totoo, mahal na 
mahal ko yan! Pero dahil alam 
kong matalino ang anak ko, 
alam kong alam nya ang 
ginagawa nya. Proud ako 
sa kanya kahit hindi nya 
narating ang pangarap ko 
para sa kanyang magdoktor. 
Marami naman daw syang 
propesyon ngayon sa NPA, 
yun ang lagi nyang kinukwento sa akin. Ngayon daw ay 
bukod sa hukbo sya, titser din sya, doktor, magsasaka, 
manggagawa, engineer, artist, manunulat at marami 
pang iba! Sinong nanay ang hindi mapa-proud sa ganyang 
anak na proud din sa ginagawa nya? Proud ako sa kanya 
na nag-NPA sya dahil alam nyang tama ang ginagawa nya. 
Alam ko rin yun kasi wala naman akong makitang mali 
sa mga paliwanag nya sa akin tuwing mag-uusap kami. 
Sinusuportahan ko sya sa ginagawa nya ngayon, at hindi 
ko na sya hinihikayat na umuwi pa sa amin. 


[/ 


AA AA a An 


Nung nakabalik na ako sa Pilipinas, at nakontak ko sya 
sa cellphone, minsan ay tinext ko sya: 


Momay, isama mo naman ako dyan, kahit isang 
buwan lang. Susubukan ko lang. 41 pa lang naman ako, 
batang-bata at malakas pa. Kaya ko rin dyan! 


MARSO 2020 


